સં - ૨૦૪૯ | મહા સુદ - ૦૦ | શનિવાર | તા.ઃ 


શ્રી કચ્છ પાટીદાર 
સમાજ,લક્કડગંજ,નાપુર દ્વારા વસંતપંચમીના શુભ 
દિવસે 38મો સમૂહ લગ્નોત્સવ હર્ષોલ્લાસ સાથે સંપન્ન 
થયો. તેમાં નાગપુર સહિત બહારગામના મુંબઇ, 
જલગાવ, અમરાવતી, ઇન્દોર, બુલઢાણા, 
અકોલા,બિલાસપુર ના પક્ષોએ ભાગ લઈ સફળ 
બનાવેલ. 

લગ્નની પૂર્વ સંધ્યાએ સંગીતમય 
કાર્યકમ રાખવામાં આવેલ. તેમાં ભાગ્યશાળી 
નવદંપતિઓએ અને પરિવારજનોએ ખૂબ જ આનંદ 


જાસપુર, અમદાવાદ 7 
આસ્થા - એકતા અને ઊજાનું ઘામ 


“ઝડ 
મયાદ 


૨૮.૦૧.૨૦૨૩ | 502 [૫૦. : 


માણેલ. દરેક કન્યાઓને હેતથી ઝૂલે ઝુલાવેલ. 
વસંતપચમીના શુભ દિવસે વહેલી સવારે 
કન્યાના માંડવા અને ગણેશ સ્થાપન કરવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ દરેક વરરાજાઓને અશ્વો પર બેસાડી 
સંગીતના તાલે વરઘોડો કાઢવામાં આવેલ જેમાં સૌ 
જાનૈયા નાચતા આનંદ લેતા લગ્ન મંડપમાં પધારેલ. 
કન્યાની માતાએ પોખણા અને વધામણાં લઇ માંડવે 
બેસાડેલ. પંડિત દવે રસિકલાલ મહારાજના સપ્તવદી 
શ્લોકો સાથે કન્યાને માંડવે બોલાવી મંગલમય 
વાતાવરણમાં અગ્નિની સાક્ષીએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં 


મ 


(ડી ક્ર 4 
૪15 જ હના 
[૦511660000 


ગૌરવ સાથે જણાવતાં આનંદ થાય છે કે જેનું મહા ભૂમિપૂજન ભારતના માન. વડાપ્રધાન 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ્હસ્તે થયેલ છે, તેવા જગતજનની મા ઉમિયાના વિશ્વના સોથી ઊંચા 
(૫૦૪ ફૂટ) શક્તિ મંદિરનું નિમણિ કાર્ય ર૪ કલાક ગતિપૂર્વક વિશ્વ ઉમિયાધામ - જાસપુર, અમદાવાદ 
ખાતે ચાલી રહેલ છે. એટલે કે મા ઉમિયાના મંદિરનો સૂર્યોદય થઈ ચૂક્યો છે અને હવે અજવાસ 


પથરાઈ રહ્યો છે. 


મિત્રો! આટલા ઊંચાં મંદિરનું નિમણિ કરવું અઘરું જરૂર છે; પણ નામુમકિન નથી. કલ્પના પણ ન 
થઈ શકે તેટલી તકેદારીઓ રાખવાની હોય છે. વાવાઝોડું, અતિવૃષ્ટિ અને ધરતીકંપ જેવી કોઈપણ 
કુદરતી આફતની અસર ન થાય તે માટે જમીનમાં લગભગ ૮૦ ફૂટ સુધી ઊંડે પાયાના પિલ્લર ઉતારવાનું 


કાર્ય હાલમાં ચાલુ છે અને... 


છે, ત્યારે ૧ 


આવા ૧૪૫૦ જેટલા પાયાના પિલ્લર ઉપર મા ઉમિયાનો ક: ૫૦૪ ફૂટ ઊંચો બંધાઇ રહ્યો 


ન એવા 


ભાવ સાથે સર્વ સમાજના પરિવારો મંદિર નિમણિમાં ગો બને તેવી મારી  હદયૂર્લકની લ લાગણી છે. 


સજ્જનો ! વિશ્વ ઉમિયાધામમાં મા ઉમિયાની દેવવાણીનો રણકાર નિરંતર સંભળાઈ રહ્યો છે. 
આ સ્થાનનો - આ ઘરતીનો એક આગવો ઈતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં ૩૩ર 
પરિવારોએ પાયાના પિલ્લર દાતા બની મા ઉમિયાના કૃપાપાત્ર બન્યા છે, ત્યારે આપના નામનો એક 
કીર્તિસ્તંભ અત્યારથી જ નક્કી કરી પાયાના પિલ્લરમાં નામ નોંધાવી ભાગ્યશાળી બનો. 


યાદ રહે! 


ગુ*#૪-ક.૪%-% “કઝર 


ડિ #- 
જ 
ડું - 


: (#_ 4 તગર - મેઘપર (બોરીચ). 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન 
સમાજ ઉમાનગર, મેઘપર (બોરીચી). મહિલા 
મંડળ આયોજિત રમત ગમત કાર્યક્રમ. તારીખ 
૨૧/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ રમત ગમત કાર્યક્રમ 
અંતર્ગત સમાજના ૦૫ વર્ષ ના બાળકોથી લઈને 
૭૦ વર્ષના વડીલો સાથેનો અનેરો રમત ઉત્સવ 
યોજવામાં આવ્યો. 
નવનિર્મિત સમાજમાં મહિલાઓમાં 
જાગૃતિ ઊભી કરવા અને તેમને સમાજના મુખ્ય 
પ્રવાહમાં ભેળવી તેમને સામાજિક ભાવના 
ઉજાગર કરવા અને સમાજ વિકાસમાં પોતાનો 
ફાળો આપી શકે તે માટે પ્રવૃત્તિશીલ રાખવાનાં 
ધ્યેય સાથે રમતગમતના આયોજન સોંપવામાં 
આવ્યું. 
સમાજના પ્રમુખશ્રી છગનભાઇ 
રામાણી, મહામંત્રી- અશોકભાઈ છાભૈયા તેમજ 
મહિલા મંડળના પ્રમુખ ગોદાવરીબેન કેશરાણી 
મહામંત્રી રેખાબેન પદમાણી તેમજ યુવક 


મિશન અભિમન્યુ - 
રાજનાંધ્ગાવ ૮૯૦ 


રાજનાદગામ મધ્યે મિશન અભિમન્યુના સત્રમાં 
ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે મેન્ટર્સ નર્મદાબેન, 
મીનાબેન, ચંચલબેન શારદાબેન ને શારદાબેન 
અને સર્વે બાળકો દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાં 
આવ્યો, સાથે ગણતંત્ર દિવસના ઉપલક્ષમાં 
બાળકોને માહિતી આપવામાં આવી 


ઈતિહાસના પાને 
ભારતના પરમાણુ યુગની તાસીર બદલનાર રાજા રમનાનો જનાદિવસ 


વિશ્વમાં અણુસત્તા ગણાતા ૬ દેશોની 
કક્ષામાં ભારતને પ્રસ્‍થાપિત કરવાનો યશ 
ઈંદિરા ગાંધીને જેમના કારણે મળી શક્યો 
એ ડો. રાજા રમન્નાનો જન્મ ૨૮ જાન્યુઆરી 
૧૯૨૫માં કણટિકના તુમકુર ગામમાં થયો હતો. 
તેઓ બી એસસી કર્યા બાદ લંડનની કોલેજમાં 
પીએચ. ડી. થયા હતા. એ પછી સંરક્ષણ 
મંત્રાલયમાં વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર બન્યા. 

રાજા રમન્ના પ્રખર પરમાણુ વિજ્ઞાની હતા. 
મે, ૧૯૪૪માં રાજસ્થાનના પોખરણમાં ભારતે 
પ્રથમ પરમાણુ વિસ્ફોટ કરીને વિશ્વની મહાસત્તાઓના કાનમાં ધાક પાડી 
દીધી હતી. ડો. વિક્રમ સારાભાઈ અને હોમી ભાભાની પરમાણુ સંશાધન 
પરંપરાને આગળ વધારીને દેશને પરમાણુ સ્વાવલંબન તરફ દોરી જવામાં 
રાજા રમન્નાના ફાળાને દેશવાસીઓ ક્યારેય ભૂલી શકે તેમ નથી. 

રાજા રમન્નાને અણુવિજ્ઞાનનો વિકાસ કરવામાં યોગદાન આપવા 
બદલ ૧૯૬૩માં શાંતિસ્વરૂપ ભટ્ટનાગર પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. 
ઉપરાંત તેમને પદ્મશ્રી, પબ્રભૂષણ અને પદ્મવિભૂષણ પુરસ્કારથી પણ 
નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી ઉપરાંત સંસ્કૃત 
ભાષાના પણ વિદ્ધાન હતા. તેઓ સંગીતનું પણ ઊંડું જ્ઞાન ધરાવતા હતા. 
રાજા રમન્ના વૈદિક ફ્લોસાફીમાં પણ ખૂબ જ રસ ધરાવતા હતા. 


મંડળના પ્રમુખ મહેશ વાલાણી, મહામંત્રી વસંત 
રામાણી સાથે સમાજ ના વડીલશ્રી શાંતીબાપા 
વાસાણીએ દીપ પ્રાગટ્ય કરી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
અને મા ઉમિયાના જય ઘોષ સાથે કાર્યક્રમની 
શરૂઆત કરેલ . 

સાંસ્કૃતિક સમિતિના કનવિનર 
પૂજાબેન છાભૈયા અને દર્શનાબેન ધોળુંએ સારું 
એવું આયોજન કરી દરેક ઉંમરના ભાગ લઈ શકે 
એવી અનુકૂળ રમતોનું આયોજન કરેલ. કુલ ૩૨ 
જેવી રમતો સાથે ખૂબ આનંદ સાથે ગેમો ઉત્સાહ 
વર્ધક વાતાવરણ માં રમાડી, વિજેતાઓને 
મહાનુભાવો ના કરકમલે ઇનામો પણ આપવામાં 
આવ્યા. 

અંતે યુવક મંડળના ભાઈઓ દ્વારા 

સ્વરૂચી ભોજન સાથે પ્રાર્થના કરી કાર્યક્રમને પૂર્ણ 
જાહેર કરેલ. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મહિલા 


મંડળ - વલસાડ ઉત્તર * દ્વારા *તારીખ- 
26[01[2022 ને ગુરુવારના રોજ શ્રી હરિ નિવાસ - 
ગુંદલાવ મુકામે સમાજના બાળકો માટે બાલ 
સંસ્કાર કેન્દ્ર સાથે ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી 
કરવામા આવી. 

બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર સંચાલિકા બહેનો 
દ્વારા બાળકોમા રાષ્ટ્ર પ્રેમ જાગૃત થાય તે હેતુથી 
સર્વ પ્રથમ પરંપરાગત રીતે ધ્વજ વંદન કરી, 
સનાતન સંસ્કૃતિ મુજબ ઇષ્ટદેવ ની આરતી 
કરવામાં આવી, બાદમા સંસ્કાર સિંચન મુજબની 
વિવિધ પ્રવુતિ તેમજ રમતગમત બાળકો દ્વારા 
કરવામાં આવી, અંતે બાળકો સમૂહ નાસ્તો કરી 
છુટા પડ્યા હતા. 

સમગ્ર આયોજનમાં 50 જેટલા 
સમાજના સબ્યોએ ભાગ લઈ આયોજનને સફળ 
બનાવેલ.... 

આ આયોજન દરમિયાન વલસાડ 
સમાજના મહામંત્રી તથા દ.ગુ.સમાજના સહમંત્રી 
બાબુભાઇ રૂડાણી તથા આગેવાન વડિલશ્રીઓ 
તેમજ મહિલા મંડળની આગેવાન બહેનો તથા 
યુવક મંડળના કાર્યકર્તા ભાઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા 


હતા... 


દર વખતની જેમ આ વખતે પણ કેન્દ્રીય બજેટ પૂર્વે હલવા સેરિમનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય નાણાપ્રધાન નિર્મલા 
સીતારામન, નાણા રાજ્યમંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા અને એકબીજાને હલવો ખવડાવવાની પરંપરાનું પાલન કર્યું હતુ. આ બજેટમાં 
આશા રાખીએ કે પ્રજા સુધી પહોંચતા હલવામાં મીઠાશ જળવાઈ રહે તે કડવો ન થઈ જાય કે તેમાથી ખાંડ સાવ ગાયબ ન થઈ જાય. 


1010 | [00૪.: 


મઉ લમ્તોભ્સધ 


4-91 7801877774, 91 7718977774 


10 


ઉક 
ઈ હ 


પ્રભુતામાં પગલાં પડાવેલ. બંને પક્ષોએ સુખી દાંપત્ય જૌ 


જીવન માટે આશીર્વાદ આપેલ.સત્કાર અને આશીર્વાદ 
સમારોહની શરૂઆત કરતાં આયોજન સમિતિના 
સહમંત્રી ભરતભાઇ પોકારે મંચ પર સમાજના કર્ણધારો 
અને દાતાશ્રીને સ્થાન આપેલ. લગ્નોત્સવના સફળ 
આયોજનમાં સહયોગ આપનાર દરેક દાતાશ્રીઓનું 
સ્મૃતી ભેટ આપી સન્‍માન કરવામાં આવેલ. આયોજન 
સમિતિ પ્રમુખ મૂળવંતરાય પોકારએ સમૂહલગ્ન 
આયોજનની જાણકારી આપેલ. સમાજ પ્રમુખ 
શાંતિલાલ પોકારે ભાગ લેનાર પરિવારને અભિનંદન 
સાથે નવયુગલોને ભાવિ જીવન માટે શુભેચ્છાઓ 
પાઠવેલ. આ અવસરે વિધાયક કૃષ્ણાજી ખોપડે, વિદર્ભ 
ઝોન સમાજ પ્રમુખ ભીમજીભાઈ સેંઘાણી, ખંડ પ્રભારી 
ધીરજભાઈ ભાવાણી, યુવક મંડળ પ્રમુખ જયેશભાઇ 
નાકરાણી તેમજ મહિલા મંડળ પ્રમુખ કસ્તુરબેન 
વાલાણીએ નવદંપતિઓને શુભાઆશિષ પાઠવેલ. 
આભારવિધિ સમાજ મહામંત્રી કાન્તીભાઈ દિવાણીએ 
કરેલ. દરેક નવદંપતિઓને સમાજવતી સ્મૃતી ભેટ અને 
આવેલ કન્યાદાન રાશી તથા વસ્તુ ભેટ સરખા ભાગે 
આપવામાં આવેલ. 

74 મો પ્રજાસત્તાક પર્વ રાષ્ટ્રધ્વજ 
લહેરાવી સામુહિક રાષ્ટ્રગાન ગાઈ મનાવેલ.બપોરે 
ભોજન લઈ અશ્રુભીની આંખોએ કન્યાઓને વિદાઇ 
આપવામાં આવેલ. 


નાગપુર સમૂહવિવાહ પૂર્વ સંધ્યા સંગીત સંધ્યા 

કાર્યક્રમમાં આયોજન સમિતિના પ્રમુખ મૂળવંતરાય 
પોકાર તેમજ મંત્રી નરેન્દ્ર વાસાણી દ્વારા કક્કડ જ્વેલર્સ 
ના સંચાલક મામા કક્કડ તથા તેમના પત્નીનું સ્વાગત 
કરવામાં આવેલ. 


નાગપુર સમાજમાં હમણાં સુધી 38 અવિરત, આવા મહોત્સવ નું 
આયોજન થયું. સમૂહ લગ્નમાં ટોટલ 745 નવ યુગલો લગ્ન 
ગ્રંથીમાં જોડાયેલ છે. આ વર્ષે આયોજન સમિતિના મંત્રી 
નરેન્દ્રભાઈ વાસાણી તેમજ સમાજ કારોબારી સભ્ય બાબુભાઇ 
સાંખલાની સુપુત્રીઓ પણ સમૂહ લગ્નમાં જોડાયેલી હતી જે 
ઉલ્લેખનિય રહેલ અને બધી ટોટલ 10 કન્યાઓને 54 વસ્તુભેટ 
અને રોકડ કન્યાદાન રારખે ભાગે મળેલ.. 


એક આરોગ્ય અભિયાન - 
(ધાટકોપર સમાજ મુંબઈ) 


એક આરોગ્ય અભિયાન, મારો સમાજ 
મારું રાષ્ટ્ર સ્વસ્થ રહે... 

કચ્છ કડવા પટેલ સમાજ ઘાટકોપર 
અને રેડ સ્વસ્તિક સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયાનાં 
તત્વાધાનમાં તા.૧૬ થી ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ 
સુધી નેચરોપથી, યોગ, કાયરોપ્રેક્ટિક, 
ન્યુરોથરાપી અને વનૌષધિ ઉપચાર શિબિર 
સફળતા પૂર્વક સંપન્ન થયો. 

જેમાં સાંધા સ્નાયુઓના દર્દીઓએ, 
કફજ રોગીઓએ, ચર્મ રોગીઓએ, પિત્તજ 
રોગીઓએ તથા સ્ત્રી રોગીઓએ સારવાર 


ચિકિત્સાનો લાભ લીધો હતો. આ ચિકિત્સા 


74 માં પ્રજાસત્તાક પૂર્વની 
લક્ષ્મીપર(તરા) ગામની પ્રાથમિક શાળામાં 
ખૂબજ ઉત્સાહ પૂર્વ ઉજવણી કરવામાં આવી. 

"દીકરીને સલામ" અંતર્ગત 
પ્રિયંકાબેન તુલસીદાસ ભગત એ તિરંગો 
લહેરાવી ધ્વજ વંદન કરવામાં આવ્યું. આ 


શિબિરમાં કુલ અઠયાસી બહેનો તથા ભાઈઓએ 
રોગનિદાન કરાવ્યું, રોગમુક્તિનું આવશ્યક 
માર્ગદર્શન મેળવ્યું તથા ઈલાજો કરાવ્યા. આ 
સર્વ રોગ ચિકિત્સા શિબિરમાં રેડસ્વસ્તિક 
સોસાયટીના ગુજરાત વિભાગના સુરત રહેવાસી 
ડૉ.મૂળજીભાઈ ભલાણીએ સેવા આપી હતી. 
એમનો અહીં આ બીજો શિબિર પ્રાયોજીત થયો 
થયો. ઘાટકોપર પટેલ સમાજના મોવડી 
આગેવાન પ્રકાશભાઈ માવાણી દ્વારા ચિકિત્સક 
મૂળજીભાઈ ભલાણીનું સ્વામી વિવકાનંદ શિલ્ડ 
આપીને સન્‍માન કરાયું હતું. સમગ્ર વ્યવસ્થાપન 
સેવા ડૉ. મહેન્દ્રભાઈ સેઘાણીએ અર્પિત કરી હતી. 
આમાં સહયોગી તરીકે સ્થાનિક 
એક્યુપ્રેશર ઉપચારકો તરીકે આવકાર્ય કાર્ય 
કરનાર ભાદુરીબેન, પુષ્પાબેન, રીટાબેન 
માવાણી, ઝવેરબેન, કુસુમબેન સેંઘાણી વગેરે 
સારી સેવા આપી ચિકિત્સા શિબિરને સફળ 
બનાવ્યો હતો... એમને સૌને ખૂબ ધન્યવાદ... 


પ્રસંગે નવયુવક મંડળના પ્રમુખ યશવંત પોકાર, 
તેમજ પ્રાણલાલ રામજીયાણી પ્રસંગિક ઉદબોધન 
આપ્યા... શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક 
કાર્યક્રમમાં દેશભક્તિના ગીતો, નાટકો, રજૂ 
કરવામાં આવ્યા... 

.આ કાયૅકમ માં ઉપ-સરપંચ - નરસિંહ 
રૂડાણી, સમાજ, સંસ્થા, મહિલા મંડળના 
આગેવાનો, તમામ સમાજ નાં લોકો, ગામ 
જનોએ હાજરી આપી ઉત્સાહ વધારી પ્રોત્સાહન 
ઇનામો આપ્યા હતા.સરકારશ્રી દ્વારા 

ધ્વજવંદન કરનાર દીકરી અને હાલ 
માં જન્મેલી દીકરીના માતા પિતાને પ્રમાણપત્ર 
આપવામાં આવ્યા હતા 


શાળા પરિવાર તરફથી આચાર્ય 
વિનોદભાઇ રૂડાણી ગામજનો અને દાતા પરિવાર 
નોઆભાર વ્યક્ત કયો હતો. ત” 
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. યુ 


દેવપર (યક્ષ).... શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દા 
સનાતન યુવક મંડળ દ્વારા આયોજીત 
બોક્સ ટુર્નામેન્ટ શુભારંભ..... 


સનાતન યુવક મંડળ 


આયો 
તા. રછઝર૮, ર૯ પ સ્ટ્રગ 


નાઈટ આકરીષકરેટ 


કેટ ટુમામિન્ટ-” 


(ત? અડ સા 


દરમ્યાન નવ 
દામ્પત્યને યુવા સુરક્ષા કવચ ની ભેટ અર્પણ 
કરતા 1/12 ઝોન સમાજના પ્રમુખ કાંતિલાલ 
ગોરાણી - મહામંત્રી હંસરાજભાઈ દડગા તેમજ 
1712 રીજીયન ના ડિવિઝનલ ચેરમેન કિશોર 
સેંધાણી અને રીજીયન મંત્રી કિશોર રામાણી 


વિવાહ 


સમૂહ 


ધી-ર0વામમ દતે 
મોમે 11 


મિફટ શિદીવી મૂક વધી! 


અમદાવાદ, તા. 
(અમારા પ્રતિનિધિ શી; ઃ 
ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર 
ખાતે યોજાયેલી જી-૨૦ની 
સૌપ્રથમ બી-૨૦ ઈનસેપ્શન 
બેઠકમાં ભાગ લેવા ગુજરાતના 


.. કકક થે 
સમૂહલગ્ન મહોત્સવ માં પટેલ યુવક મંડળ 
હૈદરાબાદ તરફ થી એક નવ દામ્પત્ય ને યુવા 
સુરક્ષા કવચ ની ભેટ અર્પણ કરતા પટેલ યુવક 
મંડળ હૈદરાબાદ ના પ્રમુખ ગોવિંદ સાંખલા અને 
મંત્રી પંકજ પોકાર. 


મહેમાન બનેલા રાષ્ટ્રીય અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય ડેલિગેટ્સે આજે 
ગાંધીનગરના અડાલજ સ્થિત 
સુપ્રસિદ્ધ રૂડાબાઈની વાવની 
મુલાકાત લીધી હતી. 


મહાનુભાવો અહીંની સ્થાપત્ય 
ક્લાકારીગીરીથી પ્રભાવિત થયા 
હતા. અહીં શરણાઈના સૂર સાથે 
મહાનુભાવોનું પરંપરાગત 

સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 


આ અવસરે ગુજરાતની હસ્તકલા 
કારીગરીથી પણ મહાનુભાવો 
માહિતગાર થયા હતા. ઉલ્લેખ- 
નીય છે કે, બી-૨૦ બેઠકનો 
આજે અંતિમ દિવસ હતો. 


અવસાન નોઘ| 


સ્વ: કંચનબેન 


વર્તમાન સરકારનું આ અંતિમ બજેટ છે. આગામી વર્ષે ચૂંટણી હોવાથી લેખાનુદાન આવશે. 


મરે-1મણિટી-0 1ઈફામભરફાઇળમાં 


સેમિ ફાઇનલમાં ઝીલેન્ડ 
વિરુદ્ર૮ વિકેટે ભથ વિજય 


પોર્ચફસ્ટ્#રમ (દ. આફ્રિકા), તા. 
૨૭: આઇસીસી અન્ડર-૧૯ ટી- 
૨૦ મહિલા વર્ફ કપમાં ભારતીય 
ટીમ સેમિ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 
૮ વિકેટે સજ્જડ હાર આપીને 
ફાઇનલમાં પહોંચી છે. આ મેચમાં 
પહેલા બેટિંગ કરતા ન્યુઝીલેન્ડની 
મહિલા ટીમે ૨૦ ઓવરમાં ૯ 
વિકેટે ૧૦૭ રનનો સામાન્ય સ્કોર 
કર્યા હતો. જવાબમાં ભારતીય 
ટીમે ફક્ત ૧૪.૨ ઓવરમાં બે 
વિકેટ ગુમાવી વિજયી લક્ષ્ય હાંસલ 
કરી લીધું હતું. ભારત તરફથી 
શ્વેતા સહરાવત ૪૫ દડામાં ૧૦ 
ચોગ્ગાથી ૬૧ રત અણનમ 
ઇનિંગ્સ રમી હતી. જ્યારે ૪ 


ર ૬ ( 


ક્્નાઈત 2૦25 1૪831, 
ઈ 


ઓવરમાં ૨૦ રન આપીને 3 
વિકેટ લેનાર પાર્શવી ચોપરા 
પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બની હતી. 
શ્વેતાના અણનમ ૬૧ રન 
ઉપરાંત સૌમ્યા તિવારીએ ૨૨ સ્ત 
કર્યા હતા, કપ્તાન શેફાલી વર્મા 
ફક્ત ૧૦ રને જ આઉટ થઇ હતી. 
ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી બન્ને વિકેટ 
અન્ના બ્રાઉનિંગે લીધી હતી. 


થવ ઝવ 
ગુજરાત સટકાર 


અગાઉ પાર્શવી ચોપરાની 
શાનદાર બોલિંગથી કિવિ ટીમ 
૧૦૭ રન જ કરી શકી હતી. જેમાં 
જોર્જિયા પ્લમેરના સૌથી વધુ ૩૫ 
રન હતા. ફાઇનલમાં ભારતીય 
યુવા મહિલા ટીમની ટક્કર 
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેના 
બીજા સેમિ કાઈનલ મેચની 
વિજેતા ટીમ સામે થશે. 


“જ કજ 


ચાલો આપણાં કચ્છ ને દેશ 
વિદેશ માં પાહચાવીયે 
આપણી કળા થકી 


૦20 પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સ્મૃતિવન ની મુલાકાત ના 
ભાગ૩પે કચ્છ કળા પ્રદર્શન સ્પર્ધા નું આયોજન કરેલ છે. 


સમય ગુમાવ્યા પે પેડલા 
સમયતી કિપ્રત કરો .. 


આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે, 


ઉમેશભાઈ બાથાણી 
ઉમર: 50 વર્ષ 
તા. 27.01.2023 
કચ્છ માં ગામ હરીપર રવાપર 
હાલે નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર) 


સ્વ: પ્રહલાદભાઈ 


નારણભાઈ ચોપડા 
ઉમર: 54 વર્ષ 
તા. 27-01-2023 
કચ્છ માં ગામ જીયાપર 
હાલે રવિપુરાકંપા, મોડાસા 


સ્વ: મગનભાઈ 


વિઠ્ઠલભાઈ રામાણી 
ઉમર: 51 વર્ષ 
તા. 27-01-2023 
કચ્છ માં ગામ રત્નાપર (મઉ) 


હાલે દહીસર, મુંબઈ 


આપણાં કચ્છ ને ઓળખ 


આપતી કળા નો આ વખત ની ૯20 થીમ: "વસુધૈવ 
કુટુંમ્બક્મ- ૦૫૫૬ ૬0૨114, ૦૫૫૬ -611.૪, ૦૫૫૬ 
£0101ર૬" દર્શાવતું કોઈ પણ એક આર્ટ કોર્મ મોકલવાનું 


રહેશે જેમકે: 
* અજરખ છાપકામ 
* કચ્છ ગુંથણકામ 

* ભરતકામ 

* રોગન કળા 

* બાંધણી કામ 

* ચાકુની બનાવટ 


* અને બીજી કોઇ પણ 


* શિલ્પકારીંગરી 

* સિંત્રકામ 

* કોતરણી કળા 

* ચામવાં ની બનાવટ 
* લિપ્પણ કળા 

* ઘંટ ની બનાવટ 


કચ્છી કળા નાં નમૂના 


તમારી કળા નો નમૂનો સ્મૃતિવન માં જમા કરાવાની છેલ્લી તારીખ કેબ્રુઆરી * ; * * * * ન્સ્હેરો? 
વિજેતા બનેલ કળા ને ૯20 પ્રદર્શન માં સહભાગી થવા મોકો મળશે. 


વ ઝ્જ#ે 


11 


વધુ વિંગતો માટે 


૦૦૫1વ રિઢદ1૦વ (ગા'૦૮૫૦1' 2ર)/): #*91 75670 35930 
ઉપર સંપર્ક સાધી શકો છો. 


ખુ 


₹3:૪૨ 134₹4%-:553$₹934 ૦૮ %૦૦ શ##૦ળઇડદ 


સાઉ વાસાાઉે વાતા 


ઝાટકા ૪-૬૬૪-૯૪ [ ₹॥દરદ-૬૪૬૬૧-૪%ક૭?- | દ૩૬#ર/ ઝદ ૯: 


(નામાનિ-કચ9-૧૧૮૪-૨૦૨ 3) 


#નઇ-/#%ઝ ૦૦૬-1૮૬ 
ડા [પતાત/તા]1 111001), 5ડ11૫૦/ (૦. 186/187, ગળબા 140. 7,8,9, €॥પવપ્ત 


ઉતા વ॥॥ંતાત્વા1 - 370201, ।વાઇ૦।11, ઉપાંતાા - 
11ત!₹૦૬101॥ નાં વિઘવતતા॥ં - 1/00. 


11વાંતલ. 
4-91 99791 57883 


છર-.8૫૯૮ ૦૬૦૬-૪1૮૬ 


1. 0ઞપ્ત£&00#5&0 - ॥(ા૩% ટા 
।વંડા1૦1 છાં - 11૦0. 4-91 94826 95508 


2. ઉ1૪0દ/4ણ૭&%3 - 1દા &હઉઠ&ાહ 


પ્ાપ૯ાવઝાતાં - 
“તા1તાતંઝાતાં - 


4. પ્1.1/4૪૫/&ઝ& - &ાહણળણ& છઇણ&0૬૩ડ।4 


૩. દદ પ્રપ્ઝ/ - 17011 ॥હ/&ગ્ઘઇ 
1/10. 4- 91 98843 12266 
1/૦0. 4-91 98413 88663 


811ત૫૦€51100૩ાતાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉતા૦૬।॥ વાં - 110. 4-91 78428 05202 


ક. 110&005%0 - 00& : ।લતાણાતાં - 


1/00. 4-91 70202 74705 


કલડ1૩૦1-૩1૩2ા રિઘતંગા31: 9979352929 


141.1૬ 111 0ણદર 291. 119- 


ખટર#ાપછાદત ૬11 1ર21ર15૬ 


1117ણદઃર 11(113૦ર1-૬ર .'ષ્૩ડઝ ૦ર:્દાર ડઇ૭ગા_।1દ રડ 


#4દ:/%0 ૦11૮૬ 


ડ૫ત૪૦૪% ₹*₹૦. 186/187 શગ૦દ ₹૨૦. € 


વ્યાત્તાાંતાપ્યા' - 370 201. 'વપાધ્તા3, બ્ઘાંકશત્લદ - 10 તાં. 


₹1૪દ ₹4૦. 3. ૯૩૮૦૫ત્મ્ત 

5૦૦૬૦૮ - 3, '/છઇત ૯1પ્રાપ્ક%/ #પઞઝઝ્યત્ઇ૪મ્છામદ, બકામ્તાપ્રતઇપ્લ૪ 
1૬૫૬૦?%, બ્ઘાંછત્કદ - 370 2041 

દડામ્યત્ઝદાઝપ્ઝાં રિઘાતંઝતમાં - 


£:2૯.9૦1દર -ષ૦ઝ 1107ણદાર 1(# 13૦ર ૧1 ૬:ર 


#4૬:/0 ૦11૯૬ 
“1૦0૦, ગગ £₹4૦. 26. 


07૦. *૦1 ૦૦7૦1 578584 


8. 10. [120115 


#4₹€./%ઝ ૦1૮૬ 


45, ૦૦૦૭તઝાત ૯10૦૦૮4૮, ૦પાવ્કધંધુઝ્ધ, 
1«ાતતંઝપ્કાકતાં, લત, બૉપાંકત્છદ - 370 140. 
ગલતતાંડાઉઝાપ્યાં રઘવતઝા14ા - 10૦. * 91 9૦૦9254 ૦૩૪૦૬4૭૪ 
ઉપાત્કાંછામ્કાં રઘવતઝાવડા - 11૦. * 91 ૦૦784 49205 


